




Inihanda At Isinalinni: 
Easa Real 





AQEEDAH 

[PINAGHAHAWAKANG 

PANINIWALA] NG LAHAT 

NA MUSLIM 


Inihanda at Isinalin ni: 
Easa Real 



PAUNANG SALITA: 


Ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah U 
lamang ang Panginoon ng mga daigdig, nawa 
ang Kanyang kapayapaan at pagpala ay 
mapasakanyang katapusang Propeta m. sa 
kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat na 
tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling 
araw. 


Ang tanggapan ng pagpalaganap at 
patnubay ng Al- Naseem ay nagsusumikap upang 
mabigyan ng tamang kaalaman at gabay ang 
sangkatauhan. Isa sa mga gawaing ito ay ang 
paglathala ng mga aklat sa wikang -Tagalog at 
ibang salita. 

Ang aklat na ito ay nagtatalakay ng 
pinakamahalagang katanungan hinggil sa 
Aqeedah (pinaghahawakang paniniwala) ng mga 
Muslim, at mga kasagutan mula sa kahulugan ng 
dalawang iniwanan ng Propeta ang Qur’an at 

ang Sunnah. 

Nawa’y tanggapin ito ng Allah U at ibilang 
bilang isang mabuting gawain para sa Kanya 
lamang, Ameen. 


1 



1 . 


BAKIT NILIKHA TAYO NG ALLAH M? 


Nilikha tayo ng Allah m upang sumamba lamang 
sa Kanya at huwag magtambal ng iba liban sa 
Kanya. 

Sinabf ng Allah U: “Hindi Ko nilikha ang Jinn at tao 
maliban sa Ako’y sambahin” [51:56]. 

Sinabi ng Propeta “Ang karapatan ng Allah H 
sa kanyang alipin na Siya lamang ang kanilang 
sasambahin at wala ng iba (Sinalaysay ni: Bukhari 
at Muslim). 


(M): Azza wa Jalla. 

(Siya ang namagmay-ari ng Kapangyarihan at Kadakilaan). 
(^;): Salial Llahu alaihi wa Salam. 

Nawa'y itampok ng Allah ang pagbanggit sa Kanya at 
iligtas sa anumang pagkakamali at pangangalagaan sa 
anumang kasamaan, ito'y binabanggit pagkatapos sa 
pangalan ng Propeta (<s). 

Sahih- Ito’y katayuan ng Hadith na lubos na 
mapagkatiwalaan. 

Hasan- Ito'y katayuan ng Hadith na mapagkatiwalaan. 


2 



2. PAANO NATIN SAMBAHIN ANG ALLAH ft ? 


Sambahin natin ang Allah ft kagaya ng ipinag- 
utos Niya at ng Kanyang Propeta m ng may 
katapatan. 

Sinabi ng Allah ft: “At hlndi Ko sila Inutusan 
maliban sa pagsamba at maglng matapat sa 
pananampalataya” [98:5]. 

Sinabi ng Propeta «: “Sino man ang gumawa ng 
isang gawain na hindi namin ipinag-utos ito ay 
hindi tatanggapin mula sa kanya (Sinalaysay ni 
Muslim). 

3. KAILANGAN BA NA SAMBAHIN NATIN ANG 
ALLAH ft NG MAY PAGKATAKOT AT 
PAGMAMAHAL? 

Opo, sasambahin natin Siya ng may pagkatakot at 
may pagmamahal. 

Sinabi ng Allah ft: “Tumawag sa Kanya ng may 
pagkatakot at may pagmamamahar [7:56]. 

Sinabi ng Propeta m "Hinihingi ko sa lyo (O,Allah) 
ang lyong Paraiso at humihingi ako ng lyong 
tulong laban sa Impiyemo” (Sahih, sinalaysay ni 
Abu Daud). 


3 



4. ANO ANG AL-IHSAAN SA PAGSAMBA? 

Ang Allah H ay nakakita ng lahat, Siyang nag- 
iisang nakamasid sa atin. 

Sabi ng Allah $£: “Katotohanan ang Allah ang 
siyang nagmamasld sa inyong lahat” [4:1]. 

Sinabi ng Propeta m “Ang Al-lhsaan; ang 
pagsamba sa Allah : M kagaya na siya’y iyong 
nakita, subalit hindi mo siya nakita at Siya’y 
nakakita sa iyo” (Sinalaysay ni Muslim). 

5. BAKIT NAGPADALA NG MGA PROPETA 
ANG ALLAH 3£? 

Upang sila’y magbadya na Siya lamang ang 
dapat sambahin at itakwil ang pagsamba maliban 
sa Kanya. 

Sinabi ng Allah $£: “Katotohanan ipinadala Namin 
ang mga Propeta sa lahat ng mamamayan upang 
Ako lamang ang kanilang sambahin at itakwil ang 
tbang diyus-diyosan” [16:36]. 

Ang Propeta m ay nagwika: “Ang mga Propeta’y 
magkakapatid at isa ang kanilang 
pananampalataya”. “Ang lahat na mga Propeta 
ay nagbadya ng Tawheed" (Sinalaysay ni Bukhari 
at Muslim). 


4 



6. ANO ANG TAWHEEDUL ILAH ? 


Sa Kanya lamang ang lahat noting pagsamba, 
kagaya ng dua’, panunumpa at paraan ng 
paghuhusga. 

Slnabf ng Allah “Dapat na malaman na walang 
ibang diyos maliban sa Allah” [47:19]. 

Sinabi ng Propeta m- “Ang unang dapat ipaabot 
sa kanila ay ang pagsaksi na walang ibang diyos 
na dapat sambahin maliban sa Allah W' 
(Sinalaysay ni Bukhari at Muslim). 

7. ANO ANG KAHULUGAN NG LA ILAHA ILLA 
ALLAH ? 

Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban 
sa Allah 

Ang Allah U ay nagwlka: “At dahll ang Allah ang 
Siyang katotohanan at slnumang kanilang 
slnasamba maliban sa Kanya ay mga huwad” 
[31:30]. 

Sinabi ng Propeta m: “Sinuman ang sumaksi na 
walang ibang diyos maliban sa Allah m at itakwil 
ang iba liban sa Kanya, ang kanyang ari-arian at 
buhay ay ipinagbawal ng Allah 3$ na kunin sa 
kanya" (Sinalaysay ni Muslim). 


5 



8. ANO ANG TAWHBED SA MGA KATANGIAN 
NG ALLAH 66 ? 

Ito ay ang paniniwala sa mga katangiang 
Kanyang pinahayag o ng Kanyang sugo. 

Ang Allah U ay nagwika: “Siya ay walang 
katulad, Siya ang Nakakita at Nakadinig” [42:11]. 

Ang sabi ng Propeta m " Bumababa 
(pumapanaog) ang ating Panginoong 
Mapagpala at Kataas-taasan sa lahat ng gabi sa 
pinaka-ilalim ng kalangitan " [bumababa Siya 
ayon sa Kanyang katangian]. (Sinalaysay ni 
Bukhari at Muslim). 

9. ANO ANG KABUTIHAN NG TAWHBED SA 
MGA MUSLIM? 

Ito’y gabay sa mundo at kaligtasan sa 
kaparusahan sa kabilang buhay. 

Ang Allah 66 ay nagwika: “Yaong mga nanlnlwala 
at hind! hinahaluan ng kasamaan ang kanilang 
pananampalataya, slla ay mayroong kaligtasan at 
nasa tamang patnubay” [6:82]. 

Sinabi ng Propeta m "Ang karapatan ng alipin sa 
Allah na siya’y hindi niya parusahan kapag siya'y 
hindi nagtatambal ng iba sa Kanya” (Sinalaysay ni 
Bukhari at Muslim). 


6 



10. NASAAN ANG ALLAH & ? 

Ang Allah m ay nasa kataas-taasan, sa taas ng 
Kanyang trono. 

Sabi ng Allah *: “Ang Mapagpala ay nakaupo sa 
Kanyang trono [Ayon sa Kanyang Kadakllaan]" 
[20:51. 

Sinabi ng Propeta m “Katotohanan, sinulat ng 
Allah H ang dapat isulat. Katotohanan 
nangingibabaw ang Aking habag kaysa sa Aking 
galit at Siya'y nasa taas ng Kanyang trono" 
(Sinalaysay ni Bukhari). 


11. KASAMA BA NATIN ANG ALLAH « O ANG 
KANYANG KAALAMAN? 

Ang Allah m ay kasama natin ayon sa Kanyang 
kaalaman. Siya'y Nakadinig at Nakakita sa atin. 

Ang sabl ng Allah m: “Siya’y nagwika: Huwag 
matakot, Ako’y kasama nlnyo, nadidinig at 
naklkita Ko ang lahat” [20:46]. 

Sabi ng Propeta & "Kayo'y tumatawag sa 
nakakadinig at malapit sa inyo, Siya'y kasama 
ninyo” [sa Kanyang kaalaman, nakakadinig at 
nakakita sa inyo.] (Sinalaysay ni Muslim). 


1 



12. ANO ANG PINAKAMALAKING KASALANAN? 


Ang pinakamalaking kasalanan ay "Shirk Al- 
Akbar”. 

Sabi ng Allah IKatotohanan Hindi pinapatawad 
ng Allah ang slno mang nagtatambal sa Kanya at 
Kanyang pinapatawad ang [maliban sa Shirk] sa 
sinumang Kanyang ninais.” [4:48]. 

May nagtanong: “Ano ang pinakamalaking 
kasalanan?" Sabi ng Propeta “Ang pagtawag 
(Paghingi ng tulong) maliban sa Allah na siya’y 
lumikha sa inyo (Sinalaysay ni Muslim). 


13. ANO ANG SHIRK AL - AKBAR? 

Ang pagsamba na tinutukoy maliban sa Allah m, 
kagaya ng Dua’. 

Sabi ng Allah H: “Ipagbadya: Ako’y tumatawag sa 
aking Panginoon at Hindi nagtatambal sa Kanya” 
[72:20]. 

Ang sabi ng Propeta m: "Ang pinakamalaking 

kasalanan ay ang pagtambal ng iba sa Allah” 
(Sinalaysay ni Bukhari). 


8 



14. ANO ANG KASAMAANG MAIDUDULOT NG 
SHIRK AL-AKBAR? 

Ang Shirk Al-Akbar ay ang dahilan ng pananatili sa 
Impiyemo. 

Sabi ng Allah M: “Sinuman ang nagtatambal sa 
Allah ay Kanyang Ipinagbawal sa kanya ang 
Paralso at ang kanyang tirahan ay ang Impiyerno". 
[5:721. 

Ang sabi ng Propeta m : “Sinuman ang namatay 
na nagtambal sa Allah ng anuman ay papasok sa 
Impiyerno” [Sinalaysay ni Muslim]. 

15. MAYROON BANG KABUTIHAN ANG ISANG 
GAWAING MAY HALONG SHIRK? 

Walang kabutihan ang isang gawaing may halong 
Shirk. 

Sabi ng Allah H: “At kapag kayo’y tatambal sa 
Akin ay mawawalan ng saysay ang anumang 
inyong gawaln [6:88]. 

Sabi ng Propeta m “Sinuman ang gumawa ng 
isang gawain na may halong Shirk, ang kanyang 
gawain at tinambal niya sa Akin ay di Ko 
tanggapin" [Hadith Qudsi, sinalaysay ni Muslim], 


9 



16. ANG SHIRK BA AY KASALUKUYANG 
GINAGAWA NG MGA MUSLIM? 

Opo, kanilang ginagawa sa ibat-ibang uri, at 
Ako’y nagdadaramdam. 

Sinabi ng Allah &: “Ang karamihan sa kanila ay 
hind! nanlniwala sa Allah, sila’y nag-aakibat sa 
Kanya” [12:106]. 

Ang Propeta m. ay nagsabi: “Ang oras 
(paghuhukom) ay hindi darating hangga’t ang 
ilan sa mga Muslim ay sasama sa mga hindi 
mananampalataya hanggang sa sila’y sasamba 
sa mga rebulto” (Sinalaysay ni Tirmidhi). 


17. ANO ANG HUKOM SA PAGDUDUA’ MALIBAN 
SA ALLAH m KAGAYA SA MGA AWLIYAA’? 

Ito’y uri ng Shirk, sila’y paparusahan sa Impiyerno. 

Sabi ng Allah $£: “Kaya huwag tumawag maliban 
sa Allah, dahll kayo’y Kanyang parurusahan” 
[26:213]. 

Sinabi ng Propeta "Sinuman ang namatay na 
tumawag maliban sa Allah % ay papasok sa 
Impiyerno" (Sinalaysay ni Bukhari). 


10 



18. ANG DUA* BA AY PAGSAMBA SA ALLAH IS? 


Opo, Ito’y pagsamba sa Allah 36. 

Sabi ng Allah *: “At ang lyong Panglnoon ay 
nagwika; manalangin kayo sa Akin at kayo’y 
Aking dtnggln” [40:60]. 

Sabi ng Propeta m “Ang dua' ay pagsamba" 
(Sinalaysay ni Tirmidhi at siyay nagwika na ito'y 
Sahih). 


19. NADIDINIG BA NG PATAY ANG DUA’? 

Ang patay ay hindi nakakadinig ng Dua’. 

Ang Allah 16 ay nagwika: “ Katotohanan, ang mga 
patay ay hindi nila mapapadinlg” [27:80]. 

Sinabi ng Propeta m: "Katotohanan ang mga 
Anghel ng Allah 36 ay umiikot dito sa mundo at 
pinapaabot sa akin (Propeta) ang kanilang 
pagbati (sa aking libingan)" (Sahih, Ahmad). 

20. MAARI BANG HUMINGI NG TULONG SA 
PATAY AT SA MGA HINDI NAKIKITA? 

Hindi maaring humingi ng tulong sa kanila bagkus 
ika’y hihingi sa Allah 36. 


11 



Sinabi ng Allah U : “Kapag kayo’y hlhlngi ng tulong 
sa Inyong Panginoon, kayo’y Kanyang dinggin” 
[8:9]. 

Sinabi ng Propeta m “Kapag siya'y nagkakaroon 
ng suliranin siya’y (ang Propeta m) nagwika: “O, 
Ikaw na Buhay (O, Allah), Walang Hanggang, sa 
Inyong awa ako’y humihingi ng tulong" (Tirmidhi, 
Hasan). 


21. MAARI BANG HUMINGI NG TULONG 
MALIBAN SA ALLAH % ? 

Hindi maaring humingi ng tulong maliban sa 
Allah $g. 

Sinabi ng Allah M: “Ikaw lamang ang aming 
sinasamba at Ikaw lamang ang aming hinihingian 
ng tulong" [1:5]. 

Sinabi ng Propeta “Kapag ika’y humingi, hihingi 
sa Allah ($£), kapag ika’y tumatawag (ng tulong) 
tatawag sa Allah $£’’ (Sinalaysay ni Tirmidhi: ito’y 
Hasan at Sahih). 

22. MAARI BANG HUMINGI NG TULONG SA 
MGA BUHAY AT IYONG NAKIKITA? 


12 



Opo, pwedeng humingi ng tulong sa kanila kapag 
sila'y mayroong kakayahan. 


Sinabi ng Allah H: “Magtulungan sa isa’t Isa sa 
katarungan at kabutihan, hindi magtulungan sa 
kasalanan at kasamaan” {5:2]. 

Sinabi ng Propeta “At ang Allah IS# ay tutulong 
sa mga tumutulong sa kanyang kapatid” 
(Sinalaysay ni Bukhari). 

23. MAARI BANG MANGAKO NG MASIDHI 
LIBAN SA ALLAH « ? 

Hindi maaring mangako ng masidhi liban sa Allah 


Sinabi ng Allah f#: “Aking Panginoon, ako’y 
nangako sa lyo na aking lalay ang nasa aking 
sinapupunan" [3:35]. 

Sinabi ng Propeta “Sinumang nangako ng 
kabutihan sa Allah ay kanyang tupdin, ang siyang 
nangako ng kasamaan ay kanyang talikuran" 
(Sinalaysay ni Muslim). 


24. MAARI BANG MAG-ALAY MALIBAN SA 
ALLAH M? 


13 



Hindi pinapahintulutan dahil ito'y uri ng Shirk Al- 
Akbar. 

Sabi ng Allah 3§: “Manalangin sa Inyong 

Panginoon at sa Kanya lamang mag-alay” [108:2]. 

Sinabi ng Propeta m “Sinusumpa ng Allah H ang 
sinuman na mag-aalay maliban sa Kanya" 
(Sinalaysay ni Muslim). 

25. MAARI BANG GUMAWA NG TAWAAF (PAG- 
IKOT) SA UBINGAN? 

Ito ay bawal, ang Tawaaf ay para lamang sa 
Ka’bah. 

Sinabi ng Allah H: “At umikot sa lumang bahay 
(Ka’bah)" [22:29]. 

Sinabi ng Propeta m "Sinuman ang umikot 
(Tawaaf) sa Ka’bah ng pitong ulit at gumawa ng 
dalawang rak'ah na Salah, ito ay kagaya ng 
pagpalaya ng isang alipin” (Sinalaysay ni Ibn 
Majah, Sahih). 


26. MAARI BANG MAGSALAH (DASAL) SA 
HARAP NG PUNTOD? 


14 



Hindi pinapahintulutan ang magsalah sa harapan 
ng puntod. 

Sfnabl ng Allah B: “At Iharap ang lyong mukha sa 
Masjfd Al-Haraam (sa Makkah)” [2:144]. 

Sinabi ng Propeta "Huwag umupo sa libingan 
at huwag magsagawa ng Salah sa libingan" 
(Sinalaysay ni Muslim). 

27. ANO ANG HUKOM NG PAGSA- 
SALAMANGKA? 

Ang salamangka ay isang gawain ng isang di- 
mananampalataya. 

Sinabi ng Allah B: “Subalit ang satanas ay 
nagtakwil ng panlnlwala at nagturo ng 
salamangka sa tao” [2:102]. 

Sinabi ng Propeta "Layuan ninyo ang pitong 
masamang kasalanan; ang Shirko-Billah at 
Salamangka" (Sinalaysay ni Muslim). 


28. NAGSASABI BA NG KATOTOHANAN ANG 
MGA MANGHUHULA? 

Sila’y nagsisinungaling at huwag maniwala sa 
kanilang balita. 


15 



Slnabi ng Allah &: “Ipagbadya! Walang 

nakakaalam ng mga nalilingid (nakatago) sa 
kalangitan at kalupaan mallban sa Allah” 
[27:65]. 

Sinabi ng Propeta tsd “Sinuman ang dumalaw 
sa mga manghuhula at maniwala sa kanilang 
sinabi ay nagtakwil sa mga ipinahayag kay 
Muhammad” (Sinalaysay ni Ahmad, Sahih). 

29. MAYROON BANG NAKAKAALAM NGAL- 
GHAIB (DI-NAKIKITA)? 

Walang nakakaalam ng di-nakikita maliban sa 
Allah M. 

Sinabi ng Allah M: “At sa Kanya (sa Allah) ang 
mga susl ng mga hind! naldklta, walang 
nakakaalam mallban sa Kanya” [6:59]. 

Sinabi ng Propeta "Walang nakakaalam ng 
mga di-nakikita maliban sa Allah m” (Sinalaysay ni 
Tabaraani, Hasan). 


30. SA KANINONG BATAS BA DAPAT 
HUHUKOM ANG MUSLIM? 

Tungkulin nila na sila'y huhukom ayon sa banal na 
Qur’an at sa Sunnah ng Propeta 


16 



Slnabi ng Allah 3 &: “At huhukom sa pagltan ninyo 
ayon sa ibinaba ng Allah" [5:49]. 

Sinabi ng Propeta &: “Ang Allah, Siya ang Hukom 
at sa Kanya ang iyong pagbabalik” (Sinalaysay ni 
Abu Daud, Hasan). 

31. ANO ANG HUKOM SA GAWAIN NA AYON 
SA BATAS NA TALIWAS SA ISLAM? 

Ang mga gawaing yaon (pagsasalungat) sa Islam 
ay ang pagtakwil sa Islam kapag iyong 
pahintulutan. 

Sinabi ng Allah H: “Sinuman ang humahatol na 
hind! ayon sa ibinaba ng Allah, sila’y mga di- 
mananampalataya” [5:44]. 

Sinabi ng Propeta ‘‘Ang kanilang mga pinuno 
ay humahatol maliban sa Aklat ng Allah 
kailangan lamang na piliin (susundin) nila ang 
batas ng Allah, kapag hindi nila gagawin ito, 
magkakaroon ng patayan sa pagitan nila” 
(Sinalaysay ni Ibn Majah, Hasan]. 


32. ANG PANUNUMPA BA AY MAARING GAWIN 
MALIBAN SA ALLAH M ? 

Hindi maaring manumpa sa iba maliban sa 
Allah J6. 


17 



Sinabi ng Allah M: “Ipagbadya! Katotohanan, sa 
ngalan ng aking Panginoon, kayo’y bubuhayln 
mull ” [64:7]. 

Sinabi ng Propeta ‘Sinuman ang manunumpa 
maliban sa Allah ay gumawa ng pagtambal sa 
Kanya” (Sinalaysay ni Ahmad, Sahih). 


33. MAARI BANG GUMAMIT NG ANTING- 
ANTING O AGIMAT UPANG MAGKAROON NG 
LUNAS (SA SAKIT)? 

Hindi pwedeng gumamit, bagkus ito'y uri ng Shirk. 

Sabi ng Allah “Kapag ika’y bibtgyan ng 

Allah ng karamdaman, walang makapagpagaling 
maliban sa Kanya” [6:17]. 

Sabi ng Propeta m "Sinuman ang gumamit ng 
anting-anting, katotohanan, siya ay nagtambal sa 
Allah” (Sinalaysay ni Ahmad, Sahih). 

34. SA ANONG PAMAMARAAN TAYO LULUHOG 
SA ALLAH 16? 

Tayo’y luluhog sa Allah M sa pamagitan ng 
Kanyang mga Pangalan, Katangian at sa mga 
mabuting gawain. 


18 



Sabi ng Allah H: “At sa Allah ang 

pinakamagandang Pangalan, tawagin natin Siya 
sa Kanyang mga Pangalan” [7:180]. 

Sabi ng Propeta m: ‘‘Ako’y tumatawag sa lyo 
(Allah) sa mga Pangalan na tinawag Ninyo sa 
Inyong sarili" (Sinalaysay ni Ahmad, Sahih). 

35. NANGANGAILANGAN BA NG 

TAGAPAMAGITAN SA MGA NILIKHA KAPAG 
MAGDUA’? 

Hindi nangangailangan ng tagapamagitan kapag 
nagdudua’. 

Sabi ng Allah M: “Kapag ang Aking alfpin ay 
nagtatanong sa Akin, katotohanan, Ako’y malaplt 
sa kanya. Sinasagot Ko ang Kanyang dlnadalng 
kapag slya’y tumatawag” [2:186]. 

Sabi ng Propeta m ‘‘Kayo’y tumatawag sa 
nakakadinig at Siya’y kasama ninyo (sa Kanyang 
Kaalaman at Siya’y nakakita sa inyo)” (Sinalaysay 
ni Ahmad, Sahih). 


36. ANO ANG URI NG PAMAMAGITAN NG 
PROPETA m? 

Ang kanyang [Propeta m] pamamagitan ay ang 
kanyang pagbahagi at pagpaabot ng mensahe. 


19 



Sabi ng Allah ft: “O Propeta, Ipagbadya ang 
(Mensahe) na ibinaba sa Inyo mula sa Inyong 
Panginoon” [5:67]. 

Sabi ng Propeta m "O aking Panginoon, Ikaw ang 
saksi na aking ipinahayag (ang Mensahe}" 
(Sinalaysay ni Muslim). 


37. KANINO MAMAGITAN SI PROPETA 
MUHAMMAD ft? 

Siya ay mamagitan sa atin (mga 
mananampalataya) sa Allah ft. 

Sabi ng Allah ft: “Ipagbadya! Sa Allah ang lahat 
ng pamamagitan" [39:44]. 

Sabi ng Propeta mi "O Allah, bigyan mo ako ng 
karapatan na mamagitan” (Sinalaysay ni Tirmidhi - 
Hasan). 


38. PAANO NATIN MAHALIN ANG ALLAH ft AT 
ANG PROPETA m? 

Mahalin sila sa pagiging masunurin at pagsunod sa 
Kanilang iniutos. 


20 



Sab! ng Allah &: “Ipagbadya! Kapag mahal 
nlnyo ang Allah, sundin nlnyo Ako at kayo’y 
mamahalln ng Allah” [3:31]. 

Sabi ng Propeta m' “Hindi kayo maging isang 
tunay na mananampalataya hanggang ako'y 
mapamahal ng higit pa sa inyong ama , anak at 
sa lahat ng nilikha” {Sinalaysay ni Bukhari). 


39. MAGMALABIS BA TAYO SA PAGPURI KAY 
MUHAMMAD &? 

Hindi dapat magmamalabis sa pagpuri kay 
Muhammad m. 

Sabi ng Allah U : “Ipagbadya! Ako’y isang tao na 
kagaya nlnyo na ang rebelasyon ay dumating sa 
akin. Katotohanan, ang inyong Panginoon ay 
tanging nag-iisa lamang" [18:110]. 

Sabi ng Propeta “Huwag kayong magmalabis 
katotohanan, ako'y isang alipin lamang, tawagin 
niyo akong alipin at sugo ng Allah" (Sinalaysay ni 
Bukhari). 

40. SINO ANG UNANG NILIKHA? 

Sa tao si Adan at ang gamit panulat sa mga 
bagay. 


21 



Sabi ng Allah M: Sinabl ng lyong Panginoon sa 
mga Anghel: “Ako’y lillkha ng tao mula sa punk” 
[38:71]. 

Sabi ng Propeta "Katotohanan ang unang 
nilikha ng Allah ay ang Al-Qalam (gamit panulat)" 
{pagkatapos ng Kanyang Trono} Sinalaysay ni Abu 
Dawud, Tirmidhi at ito’y Hasan at Sahih). 


41.SA ANONG BAGAY NILIKHA SI MUHAMMAD 

Nilikha ng Allah M si Muhammad m mula sa 
similya. 

Sabi ng Allah U: “ Siya ang Allah ang lumlkha sa 
inyo mula sa alikabok, pagkatapos mula sa 
similya (mula sa babae at lalaki)” [40 :67]. 

Sinabi ng Propeta m "Lahat tayo ay nagmula sa 
sinapupunan ng ating ina, similya sa loob ng apat- 
napung araw...” (Sinalaysay ni Bukhari at Muslim). 

42.ANO ANG HUKOM NG JIHAAD SA DAAN 
NG ALLAH M? 

Ang Jihaad ay isang tungkulin; sa ating 
kayamanan, sarili at dila (pananalita). 


22 



Sabi ng Allah $£: “Lumakad kayo maglng magaan 
at mabigat (sandata) at maldbaka sa inyong 
kayamanan at iyong sarill” [9:41]. 

Sabi ng Propeta m "Makipaglaban sa mga di- 
mananampalataya sa pamagitan ng inyong 
kayamanan, sarili at iyong dila" (Sinalaysay ni Abu 
Dawud, Sahih). 

43. ANO ANG AL-WALAA* SA MGA 
MANANAMPALATAYA? 

Ito’y pagmamahal at pagtulong sa mga 
mananampalataya . 

Sabi ng Allah “Ang mga mananampalatayang 
lalakl at babae ay Awliyaa’ (tagapangalaga, 
kadalo at iba pa) sa isa’t Isa” [9:71 ]. 

Sabi ng Propeta "Ang mga mananampalataya 
ay kagaya ng mga haliging nagtutulungan sa isa’t 
isa" (Sinalaysay ni Muslim). 


44. MAARI BANG MAGING KADALO ANG MGA DI- 
MANANAMPALATAYA? 

Hindi maaring maging Awliyaa' [katulong, 
kaibigan, tagapangalaga, tagapagtanggol] ang 
mga di-mananampalataya. 


23 



Sabi ng Allah &: “Slno man ang 

makiklpagkalblgan sa kanlla ay kasama nila” 
[5:51). 

Sabi ng Propeta &: "Ang tribung yaon ay hindi ko 
Awliyaa’ (tagapagtanggol, tagapangalaga, 
kaibigan, katulong at iba pa)" {dahil sila’y mga di- 
manamnampalataya} (Sinalaysay ni Bukhari at 
Muslim). 

45. SINO ANG WALII (katulong, kabalikat at iba 
pa) NG MGA MANANAMPALATAYA? 

Ang Walii ay ang mga mananampalatayang 
mayroong Taqwa (takot; pagsunod sa ipinag- 
utos at pagtalikod sa mga ipinagbawal ng Allah H) 
sa Allah. 

Sabi ng Allah Walang pag-alinlangan! 

Katotohanan, ang Awliyaa’ ng Allah [yaong mga 
naniwala sa kaisahan ng Allah at may takot sa 
Kanya- umiiwas sa Kanyang Ipinagbawal] at 
lubusang nagmamahal sa Allah 1 $ sila’y walang 
dapat Ikatakot at pangangamba” [10:62]. 

Sabi ng Propeta "Katotohanan ang Walii ay 
ang Allah at mga mananampalatayang may 
takot sa Allah ft [Sinalaysay ni Bukhari at Muslim]. 


24 



46. BAKIT IBINABA NG ALLAH M ANG 
QUR’AAN? 

Ibinaba ng Allah U ang Qur’aan upang isagawa 
at sundin ang ipinag-utos nito. 

Sabi ng Allah $&: “Sundin nlnyo ang ibinaba sa 
inyo mula sa inyong Panginoon at huwag niyong 
susundin ang kalaban ng Allah” [7:3]. 

Sabi ng Propeta "Basahin ninyo ang Qur’aan, 
isabuhay, huwag gagawing hanapbuhay at 
huwag magmalabis” (Sinalaysay ni Ahmad, 
Sahih). 


47. ANG QUR’AAN BA AY SAPAT NA KAHIT 
WALANG HADITH? 

Hindi sapat ang Qur’aan kapag walang Hadith. 

Sabi ng Allah M: “At Aming ibinaba sa Inyo ang 
Dhiklr (Qur’aan at Hadith) upang ipaliwanag sa 
mga tao kung ano ang ibinaba sa mga nauna sa 
inyo” [16:44], 

Sabi ng Propeta m "At aking iiwan sa inyo ang 
Qur’aan at ang kagaya niya (ang Hadith)" 
(Sinalaysay ni Abu Dawud, Sahih). 


25 



48. PAHALAGAHAN BA NATIN ANG 1BANG 
SALITA KAYSA SA SALITA NG ALLAH M AT 
PROPBTA « ? 

Hindi natin pahalagahan ang ibang salita kaysa sa 
salita ng Allah % at Propeta 

Sabi ng Allah “O kayong mga 

mananampalataya, huwag pangunahan ang 
salita ng Allah at ng Kanyang Sugo” [49:1]. 

Sabi ng Propeta m- "Walang pagsunod sa kanino 
man kapag ito’y pagsuway sa Allah 3$. 
Katotohanan, ang pagiging masunurin ay sa 
kabutihan lamang" (Sinalaysay ni Bukhari at 
Muslim). 


49. ANO ANG ATING GAGAWIN KAPAG 
NAGKAROON NG DI-PAGKAKAUNAWAAN SA 
MGA KURU-KURO? 

Babalik tayo sa Aklat (Qur’aan) at sa tunay na 
Sunnah ng Propeta 

Sabi ng Allah “Kapag kayo’y may di- 

pagkakaunawaan sa anumang bagay, isangguni 
sa Allah & at sa Propeta (Sunnah)" [4:59]. 


26 



Sabi ng Propeta “Iniwanan ko kayo ng 

dalawang bagay at hindi malilihis ang sinumang 
humahawak: Ang Aklat ng Allah & (ang Qur’aan) 

at Sunnah ng inyong Propeta)" (Sinalaysay ni 
Maalik, Sahih). 

50. ANO ANG BID’AH SA DIIN (ISLAM) ? 

Ang lahat na walang patunay mula sa Shari’ah 
(batas ng Allah $s). 

Sabi ng Allah M: “Mayroon ba silang katambal (sa 
Allah H]? Yaong mga nagtatag ng Relihiyon na 
walang kapahlntulutan ng Allah” [42:21]. 

Sabi ng Propeta *: "Sinuman ang nag-ulat na 
ito’y hindi mula sa kanya (Propeta), ito’y hindi 
tatanggapin" (Sinalaysay ni Bukhari at Muslim). 

51. MAYROON BANG MABUTING BID’AH 
(PAGDAGDAG O PAGBAWAS) SA DIIN (ISLAM)? 

Walang mabuting bid’ah sa Diin [Islam]. 

Sabi ng Allah M: “5a araw na Ito ay pinaging 
ganap Ko ang inyong Relihiyon para sa inyo at 
Idnumpleto Ko ang biyaya sa inyo at pinill Ko na 
Islam ang Relihiyon para sa Inyo” [5:3]. 


27 



Sabi ng Propeta m‘ "Mag-ingat sa mga haka- 
haka, katotohanan, ang lahat na haka-haka 
ay Bid'ah, ang lahat na Bid'ah ay lumihis sa tuwid 
na landas” (Sinalaysay ni Abu Dawud, Sahih). 

52. MAYROON PA BANG IBANG MAGANDANG 
PAMAMARAAN SA ISLAM? 

Opo, kagaya ng mga mabuting gawain at 
kanyang tularan. 

Sinabi ng Allah U: “At ginawa Namin silang 
pinunong makatarungan” [25:74]. 

Sinabi ng Propeta m “Sinuman ang gumawa ng 
gawaing mabuti sa Islam, siya’y mayroong 
gantimpala at gantimpala sa mga gumagawa 
nito" (Sinalaysay ni Muslim). 

53. KAILANGAN BANG MAGING MATINO AT 
BAGUHIN NATIN ANG ATING SARI LI? 

Ito'y kinakailangan ng ating sarili at ng ating 
pamilya. 

Sabi ng Allah 36 “0, Kayong mga 

mananampalataya ligtasln niyo ang inyong sarili 
at ang inyong pamilya sa Implyerno” [66:6]. 

Sabi ng Propeta "Katotohanan tatanungin ng 
Allah 36 ang lahat na tagapangalaga - kung 


28 



kanyang iningatan o pinababayaan ang kanyang 
nasasakupan" [Sinalaysay ni Nisai, Hasan]. 


54. KAILAN MAGWAGI ANG MGA MUSLIM? 

Kapag kanilang isasabuhay ang Qur'aan at 
Sunnah ng kanilang Propeta 

Sabi ng Allah &: “O mga mananampalataya! 
Kapag kayo’y magtutulungan sa daan ng Allah, 
kayo’y Kanyang tutulungan at gawin Niyang 
matatag ang Inyong mga paa” [47:7]. 

Sabi ng Propeta t&: “Walang katapusan ang 
mga magwawaging qangkat mula sa 
aking Ummah (pamayanan ng Muslim)." 
(Sinalaysay ni Ibn Maajah, Sahih). 



29 




^IjLpI 
Jij o'. 





^LJU jbJbu'i XjVij jjjUL’1 

Tjnvrr ^li Tli.Vi.Tilitu jj|\^T\jiuyi UH 


suJiJl uUb 










